PLYGAIN. 


Ar Difyrwch Gwyr Havlech. 


CYN bod Daear, Dyn, nac Angel, 
Clwyf, na chwymp y Duw goruchel 
Blaniodd ffordd, drwy gyngor dirgel, 
I dawel godi dyn ; 
A phan oedd Dyn heb un ddihangfa, 
Yngharchar Deddf,mewn iug a gwasgfa, 
Datguddiwyd cwr y plani Adda, 
Gan y JEHOFA i hun, 
Sef pan gyhoeddwyd gynta 
Y Frwydr fawr Calfaria, 
Y man ysigwyd pen y Ddraig, 
Gan hâd y wraig, sef Efa... 
Caed Ebyrth fyrdd, o Hyrdd, a Buchod. 


A a! CE Ua $ 









2 


Wyn, ac Anneir, a Thurturod, 
Adar tô, a cholomenod, 
Nes dyfod gwir Oen DUW, 
Ar gyfer heddyw'r bore 
Caed sylwedd y cysgode, 
Wrth blan yr ail gyfammod gwiw, 
Yn ffyddlon i'wammodau, 
Dibrisiodd EF, do, Nêf y gwynfyd, 
— Ei Orsedd faingc, a'i Goron hyfryd, 
[I oddef tlodi, gwarth, ac adfyd, 
Er achub dynolryw. 




























Ni chwenychodd ymgnawdoli 
o Yngrhroth Fferodias, waed uchelfri, 
— Ond cymeroedd wregys MARI 
I ymfrawdoli â Dyn, 
Ni cheisiodd urddas Palas Pilat, 
' Na gorwych Lŷs yr Archoffeirlâd, 
I lannio porth yr esgoreddiad, 
Ond Preseb, anfad un. 
Nid oedd wrth blan y Cyngor 
Na Sgarlad main, na Phorphor, 
Na Phalas gwych, i'r Sanctaidd bâch: 
Ond Cadach, ac isel-gor, 
Y Tlŵs, y Glân, heb dân-i 'mdwymno, 
Na gwisg, ond gwellt ìi orwedd arno, 
“ _ O'n HIESU anwyl, pwy all beidio 
—^, _ Ac wylo, wrth gofio 'ì gur ? 
“?Roedd ffauau gan Lwynogod 


* 















































































$ 


A chan yr Adar nythod, . 
Ond Hollsyfoethog Geidwad dyn 
Yn grwydryn, heb breswylfod, | 
AER Y NEF, ETIFEDD DAEAR 
Heb ddime i dalu'r drêth i Cesar, 
Yn ddiystyrafgan y Pleidgar 
Enllibgar, o'r holl wyr. 


Ei gariad gwiw, eedd Elyw, a Pheilad 
' Ein CRIST, ar Fôr ei ddarostyngiad, 
Waith o iselder mawr ein Ceidwad 
Y daeth derchafiad Dyn, 
'Yngwrth croeswyntoedd o bob goror, 
/” Storm ar storm, a rhuthrau'n ddi-dôr, 
Dalia 'i Long a'r bwynt y cyngor, 
A'i Hangor ynddo ei hun. 
O gwel y Sanct diniwaid, 
Fel Oen yn nghanol bleiddiaid 
A'i wyneb at Galfaria ddu, 
Yn brysio i dalu'n dyled 
Edrych arno yn ein Deddfle, 
Gan Uffern danllyd a'i harteithiau, 


, Yn chwysu'r gwaed, yn Gethsemane, 


Y. Feldagre o'th blegid di, 

'Tyr'd etto gwel y Cyfion, 

| Yn gogwydd, gan lewygon, 

' Wrth ddwyn y Groes i Galfari, 

|. A'I gefn yn gwysi hirion, 

'Daccw'i draed, a'i ddwylaw gwynion, 






» 


* 
































una Y y Y Y y 


' Ac ynrhodd? i fynu'r yspryd, 





4 


Yn ffosydd gwaedlyd ac archollion 
Gwedi eu sicrhau yn gleision, 
A hoelion, arni hi. 4 


Daccw Uffern yn llawn cyffro, 
Cannans Deddf yn nelu atto, 
Cledd cyfiawnder gwedi deffro, 
I daro Mab y Dyn, 
Dacw'r aberth dwyfol hanfod, 
Yn rhwym ar allor aur y Duwdod, 


' Yn dal anrhaethol bwysau dyrnod 


Anorfod 'P'i yn Un 
Daccw'r Tâd yn foddlon, | 

A'r Ddeddf yn gwaeddi digon, E'N 
Daccw'r Meichiau mawr yn rhydd o 

O'i ddyled herwydd Seion, ; | 


Tan blygu'i ben i Angau dyfryd, | 
Er mwyn cynhesu i'w Anwylyd 
Y tamplyd fyglyd Fedd; 
Daccw'r trydydd bore, 
Ein Crist yn congcro Ange, 
Gan esgyn i'w. Orseddfaingc fry, 
I'w dra dyrchafu ynte, 
Y lle mae'n eiriol tros ei eiddo, a 
A'i Yspryd sanctaidd s'yn bugeilio, 
Ei Briodasferch, gan ei phuro, A'N 
A'I gwisgo'n hardd ei gwedd. 





